







a Gr 
ì î A Ce's y a 
5 ae et ; 


|. | PARCHUS GOÎ 'PADWRIAETH, 
t ffartonau, 


' Cadpen DAVID RICHARDS, 
Pregethwr yr Efengyl, 


e^ O SOLFACH, 
y 


Ê 
| Yr hŵn a foddodd ar-yrunfed dydd ar bymtheg o Ragfyr 
ŷ diweddaf, 1819; 











hL UU DAVÍES, 
dye DREFDRAETH,. 


wna tôdodd ar'y trydydd dydd o me" yn yr > 
Mn tn Blwyddyn; ; 


£ Gun eu Dy yd y meiru y ri Fih yn marw yn yr Arglwydd, 
Mo o iyn allan, medd jr Ysbryd, fel y gorphwysont. awry 
| a u'n se gweithradoedd sydd yn eu canlyn 


8 - DAT, 3 


o 





“ 


PARCHUS GOFFADWRIAETH, &c. 





1 MA rhaghuu iaeth ddoeth y nefoedd, 
l'w wei'd yn hynod yn ein plith, 

Gweithio mae Fyw bethau rhyfedd, 

Nad ânt o'm cof tra.yuof chw yth; 

Clywed ydwyf am ei throion, 

Ryw newyddion bob ryw ddydd, 

Nes yn peri im” fod weithiau, 

'N llawenhau ac weithiau'n brudd, 


2 Trwmyw'r newydd glywaf heddy', 
Gan deulu Iesu fach a naw Y 

1 fod un o'i hoff athrawon, 
Gwedi gadael teulu'r ll; awr; 

. Cadpeh R1TCHARDS a'n gadawodd, 
Nofiodd adre' i Seion fryn, 

I blith myrdd rhagorach cwm'ni, 
Nâg oedd ganddo'r ochr hyn. 


Rhoddi'r cleddyf wnaeth ef heibio, 
Cario'r palmwydd nawr y mae, 
Canu'r anthem byth heb flino, 
Gydâ'r anllygredig rai; 
Parch-eedd iddo yn yr eglwys, 

Pan oedd yma ar y llawr, 

Parch fydd iddo etto i bara', 
1 oesoedd frag wyddoldeb mawr. 
O'r un ysbryd oedd a Chaleb, 

O'r un zêl dros eglwys Dduw, 

A'r duwiolion aeth tu ag adre', 

At y dyrfa hardd i. fyw, u'i 
Hynod ydoedd am ddyrchafu, 
Enwrlesuddyddanos, 
'Rhwn fy'n dyodde'r. loesau chwerwon, 
Dan yr GR ary gro 'S. 








2 


5 Yn mliob ardal fe gyhoeddai, 
Faith drysorau'r 'fengyl lawn, 
D'wedyd wrai arh haeddiant Iesu, 7 
A'i anfeidrol ddwyfol Iawn; 

I fod e'n ddigoni bechadur, 
Fentro 'i enaid arno'n llwyr, 

A byw'n dawel ar ei rinwedd, 

O'r boreu-ddydd hyd yr hwyr. 
Arfer RICHARDS ydoedd teithio, 
Arymôrfelarytirn 

'Nol ei alwad fe fu'n morïo, 

Lawer o flynyddau hir; 

Ond o'r diwedd daeth. ei oriau, 
A'i wythnosau fynu'n llawn, 

Angeu ddaeth i'w ei gyfarfod, 

Ar y tônau un prydnawn. 
Hwylio ydeedd o. Filffwrd, 

Gael wynebu'r dyfroedd. maitlr, 
Ond cyn iddo fyu'd yn epell, 
Cwrddyd wnaeth â phen ei daith; 
Gwynt a chwythodd ynei erbyn, 
Methodd hwylio 'mlaeri yn hir, 
Gorfod troi yn ol'drâchefu, 

I gael ymgais am y tir. 

Storom chwythodd yn fwy chwerw, 
Y môr a'i dônau'n cadw stwr, 
Curo'r creigydd wnaeth y llestr, 
Nes b'ai'n ddarnau ar y dw'r; 

Nid oedd dim ar y greadigaeth, 
Ro'i iddynt gysur o unrhyw, 

Ond yn unig eael adnabod, 

Fod o'i plaid yr Arglwydd. Dduw. 
Cadpen RICHARDS â ofynai, 
“'Mechgyu bach'pa Je mae'ch Rydd, 
Â oes genych fodd.ì sefyll, 

Yn ngwyneb lesu'r olaf ddydd; 








| 4 
Mae ein hamser ar dd'od fynu, 
Angeu ar ein torri lawr, 


Nid oes dim i'w wneutbur weithian, 
Ond boddloni'r drefu fawr. 


10 Mae duwioldeb o fawr eÌw, 
Im' wrth farw yn y dôn, 

Nid oes dim ar.y greadigaeth, 
A'i cyd- -bwysa'r funud hon; 
Modd i'm cario yw duwioldeb, 
Adxse'n dawel at fy Nuw, 
Modd ìi ganu gydâ'r Iesu, 

A'i glodforu hefyd yw.” 

11 Naw o ddynion oedd y nifer, 
Aeth i'r dyfnder yn y fan, 
Heb un sail i ymobeithio, 
Dd'od oddi yno'n iach i'r lan; 
Ond rhagluniaeth ddoeth y uefoedd, 
Drefnodd gadw un yn fyw, 

Y tônau mawr a'i taflodd fynu, 
Rhyfedd yw daioni, Duw. 


i2 Ar yr unfed dydd ar bymtheg, 
O fis Rhagfyr y bu hyn, 
Oedran Crist em gwir Iachawdwr, 
'Rhwn fu farw âr y bryn, 
Ydoedd deunaw cant o flwyddau, 
'Tair ar bymtheg gydâg un, 
Dyna'r hanes ì chwi'n gywir, 
Fel y cefais i fy hun. 


13 DAVID RIcCHARoSs ti'n gadewaist, 
Ynyrhyfelardyol, 

Nerth a gaffom ninnau'th ddilyn, 
Tu a'r bywyd heb droi'n ol; 

: Cledde' r ysbryd fo'n ein dwylo, 
Nerth i'w Aandlo oddiwrth Dduw, 
Fel na byddo neb gelynion, 
Feiddi' n drygu tra fom byw. 








5 


14 Ffarwel ro'ws i'w anwyl briod, 
Ei gadael wnaeth yn hyn o fyd, 
Gadael plant ei ymysgaroedd, 

A'i berth nasau olli gyd ; 

Ffrynd i'r gweddwon ydyw'r Iesu, 
Tad yr holl amddifaid yw, 
Dyro'u mheithrin oll i fynu, 

A'u cynyddu ar gynydd Duw, 

15 Rho i'w briod gael dy 'nabod, 
Iddi'o ffyddlon dirion Dad, 

Dyro heddwch yn ei mhvnwês, 
'i'rwy rinweddau maith y gwa'd; 
Nerth i wrthod pob eilunod, 
Congc'ro pechod o bob rhyw, 

Fel b'o iddi gael eì gwmp'ni, 
Mewn gwell ardal gydâ Duw, 

16 * Daeth ei gorph i'r lan o'r tônau, 
Rho'wd ì orwedd yn y pridd, 
Erys yno'n ddigon tawel, 

Hyd yr adgyfodiad ddydd; 

Caiff ei godi'n hardd pryd hynny, 
Wrth yr alwad gan ei Dduw, 
Corph. ac enaid 'gaiff ymuno; 
Gael d'od adre' atto i fyw. 


17 Byth ni chlywir mwy mo hono, 
'N bloeddio geiriau'r fengyl lân, 
Mewn un ardal nâg un porthladd, 
Fel y clywyd ef o'r bla'n; 

_ Draw yn Ngwerddon ac yn Lloegr, 
'Nol ei arfer byddai ef, 

Yn perswadio pechaduriaid, 
Droi eu whyneb tu a'r nef. 





* 
—————w— eg 


* Cafwyd gafael yn ei y yn mhen llawer o wythnosau 
gwediiddogollieifywyd, 





6 
18 Llawer heddy” sy'n galaru, 
Âr ei ol wrth gofio'r awr, 
Ca'dd ei enaid fyned adre', 
'Raeth ei gorph i'r dyfnder lawr; 
Hiraeth fyddo yn ein calon, 
Yn fwy cyson ddydd a nos, 
Am gael 'nabod rhan yn Iesu, 
'Rhwn ddyoddefodd angeu lo's. 
19 Arglwydd dere yndy awdurdod, 
Conge'ra bechod oll yn llwyr, 
A llewyrched dy oleuni, 
Yn fwy tambed yn yr hwyr; 
'Traed y cloffion gaffo'u gwella, 
Rhwymau' r caethion fyn'd yn rhydd, 
Rhai sy'n rhodio mewn tywyllwch, 
Ddelo i weled goleu'r dydd. 
20 Dyefengyl gaffo'i llwyddo, 
.Arymôrfelaryfir, 
Cyfod etto ryw rai fynu 
î gyhoeddi'th eiriau pur; 
Ysbryd gweddi ddelo'n union, 
At y dynion sydd yn byw, 
Yn ddi-fater ain eu cyflwr, 
Yn myn'd tu a'r farn heb nabod Duw, 


721 Dyro iddynt gyfranogi, 
O fendithion Canaan wlad, 
'Nabod rhan yn baeddiaut Iesu, 
'Nabod craig o dan eu fra'd, 
Pob rhŷw ieithoedd ddelo i'th abod, 
A'th addoli o un fryd, 
Fel bo'th enw yn benmoliant, 
'Trwy deyrnasoedd maith y: byd. 

22 'Rwy'n dychmygu gwela'i heddy', 
'Cadpen RiCHARDS yn y ne', 
,Cadpen DAVIES ynei ymyl, 
“Cadpen WILLIAMS: gydìge'; y 





es ——_— 


7 


Yn cyd-seinio'r nefol anthem, 

Am yr uwchaf iddo ef, 

'Rhŵn a'u cofiodd cyn bod amser, 
Ac a'u dygodd adre' i'r nef; 


23. Goleuadau oeddent yma, 
Nes i'w gyrfau dd'od i ben, 
Oddi ar y tônau'r aethant adre', 
] drigfanau'r nefoedd web; 
'Rhwn sy â'i fyrdd ef yn y moroedd, 
A'i lwybrau yn y dyfroedd mawr, 
Dangos wnaeth ei ddwyfol allu, 
Trwy beru angeu tori iawr. 


24 t Dau o honynt hwyliodd allan, 
O dref Milffwrd 'run prydnawn, 
'Nol bod yno yn pregethu, 
Gydâ'u gily'n ddiwyd iawn; 
Siglo dwylo wnaent yn llawen, 
Wrth wynebu'r dyfnder mawr, 
Ond y storom gref a'u chwythodd, 
Oll i eigion môr i lawr. a 
95 Ar y trydydd dydd o Dachwedd, 
Ar g0ast Gwerddon yn y nos, 
Cadpen DAVIES ga'dd ei golli, 
Trwy i'r gwyntoedd chwythu'n gro's ;. 
Methodd landio ìi diroedd Gwerddon; 
Croesi'r afon wnaeth 1 dref, 
Cannoedd heddy' sy'n galaru, 
Achos colli gwm'ni ef. | 
26 Gwr defnyddiol, doeth, a duwiol, 
Gwr profiadol ydoedd ef, , 
'Roedd sancteiddrwydd arno i weled, 
Yn mhob porthladd, gwlad, a thref; 


tT Cadpen William Williams, o Gaerlleon, pregethwr 
enwog iawn, a Chadpen David Richards, pa raì a gawsant 
eu chwythu trwy yr un storom ìi dragywyddoldeb. 





8 


Colled mawr i'r Bible Societ', 
'A'r Cenadeg yn mhob lle, ta 
Colled misol gwrddan gweddi, h 5. 
Ydoedd colli gwm'ni e', 
27 Hoff oedd ganddo gyfrinachu, 
A phob rhai 'f'ai'n caru Duw, 
O ba enw bynna' byddent, 
Gydâ'r cyfryw 'r oedd am fyw ; 
Ond mae heddy' yn nrhlith cwmpeini, 
Can mil gwell nâg ar y llawr, 
Heb un llygredd byth i'w flino, 
A'i ddwyn i anghofio'i Arglwydd mawr. 
28 Nerth a gaffo'i holl berth'nasau, 
Deithio'i lwybrau tra b'ont byw, 
Eu dymnniad fyddo'n wastad, ^^ 
Fyw er clod ìi enw Duw; 





Î Meistress DAvrEs paid ag wylo, iz wnig., 


Dyro heibio'th alar nawr, 
Cais feddiannu gwell trysorau, 
-Nâg sydd ar y ddaear lawr. 

29 Chwithau, forwyr, cawsoch golled, 
Golli'r fath Gadpeniaid hardd, 
. Rhai fu'n byw wrth fodd yr Iesu, 
'Rhwn fu'n chwysu yn yr ardd; 
O hyn allan cym'rwch rybudd, 

' Cynanturioi 'hwylio i ma's, 
Fyn'd yn êon at yr orsedd, 
' Geisio cadwedigol ras. 


30 Mae'r un Duw a'u daliodd bac, 
Yn ei winllan ddyddiau maith, 
'N ddigon abal i'n dal'ninnau, 
A'n dwyn adre i ben eiptaith; 
Gael cyd-wledda ar fynydd Seion, 
Gydâ'r Oen tu fewn i'r llen, 
A'i glodfori byth heb dewi, 
Rho'f yn awr y gair, Amen, 








îe 


' 








